





CAN NEWYDD 


YN GOEOD ALLAN 












Y MAWR, DDRWG. O RYFYGU YN ERDYN DUW, 


TRWY GYMRWYD 


iad | Ct 
i JOHNSON HOWARD 
os FFERMWR, GERLLAW ALDERSHOT, 


YN RHYBUDD; 


hyd nes y byddai yn dywydd teg, 


A CHAFODD EI DDYMUNIAD YN Y FAN! 
SS GAN D. JONES. AC :E. GRIFFITHS. 


“Gwyliwn a gweddiwn fel nad elom ìi brofedigaeth.” 








CENIR AR Y D0N—“ CWYNFAN PRYDAIN.” 
“i 


A UB) 
















1 


GwRANDRWCH drigolion drwy'r holl wledydd, 
Rhybuddion beunydd yma gawn ; 
Rhyw beth o'r newydd sydd yn dygwydd, 

O foreuddydd hyd brydnawn : 
Ymddangosodd mewn papurau, 

Âm ddyn yn tori deddfau Duw, 
Gerllaw ì A/dershof mae'n cysgu, 
O waith rhyfygu, eglur yw. 

2. 


:' Mis Awst i'r caeau aeth i rodio, 
A chwmni ganddo ar hyn o bryd, 
A'i fwriad ef yr amser hyny, 
Gwel'd pa gyflwr oedd yr ŷd ; 
J fyny c'ododd ei olygon, 
Mewn rhyfyg creulon tua'r nef, 
Ar Dduw ei daro ef i gysgu,— 
“x Ar hyn eì ateb gafodd ef... 
9. 
S1 gwmni aeth pryd hyn mewn cyflo, 
Wrth ei wel'd yn syrthio i lawr, 
Mewn'rhyw gyflwr trist anedwydd, 
Wedi digio eì Arglwydd mawr, 
Gwyliwn ninau rhag rhyfygu 
Mwy, na phechu yn erbyn Duw, 
Gan fod yr holl lywodraeth ganddo, 
I wneyd a fyno â dynol-ryw. 


4 


Mawr oedd gallu Duw y Lluoedd, 
Pan darawodd Ef wraig Lot ; 
' Ei allu yrodd hwn i gysgu, 
Mewn cae gerllaw 1 Aldershot. 
Bu yno lawer yn ymdrechu, 
(an geisio ei godi oddiar y cae; 
Ond methu wnaethant, gellwch goelio, 
Mewn cwsg heb deffro yno mae. 








» 
î 
ib 
ì 
U 
i 












3 


yd 


J 


Rhyw babell ddarfunt adeiladu 
Er ei amgylchynu e; 
Mae canoedd lawer yn ymgyrchu, 
I'w wel'd yn cysgu yn y lle: 
Yno mae dan farn dymorol, 
Yn rhybudd mawr ï dynol-ryw : 
Rhy wan o nerth yw dyn daearol, 
Wrthsefyll yr anfeidrol Dduw. 
6. 
Ar Dduw erfynïodd am gael cysgu, 
Hyd nes byddai'n dywydd teg, 
A chysgu mae yn ol yr hanes, 
Er Awst yr unfed dydd ar ddeg ; 
Anadlu mae, a'i gorff yn gynes, 
Yn eì loches ar y llawr! 


; Ac yno bydd yn ei gysgadrwydd, 


Nes gwelo'n dda yr Arglwydd mawr, 


4 i 
Peidiwn ninau a rhyfygu 
Dim yn erbyn gallu Duw ; 
Efe a all ein taro'n feirw, 
Ac fe all êin cadw'n fyw. 
Gwyliwn a gweddiwn bennydd, 
Âr yr Arglwydd oll i gyd : 
Ni phalla amser hau na medi, 
Yn ol ei Air, tra paro'r byd. 
8. 

Mewn rhyfyg clywir amryw eiriau, 
Er hyn dyoddef y mae Duw ; 
Mae rhai'n melldithio'eu haelodau; 

Synwyrau, golwg, cof, a'r clyw; 
Ag ereill hefyd sy'n dymuno, 
Na chaffont gyffro byth o'r fan : 


' Âr hyn mae Duw'n hir ei amynedd, 


Trwy drugaredd, ar ein rhan. 








9, 


Hollalluog yw ei enw, 
Nid oes dim na all eì wneyd î^. 
Mae'n deall holl feddyliau'r galon, 
Cyn i ddynion gael eu d'wey'd. 
Dylai pob creadur meidrol, 
_ Ymostwng i'r anfeidrol, Dduw, 
Rhag iddo ef a barn.ein taro 
A chwsg, heb ddeffro tra b'om byw.:. 


10. 


Mae Johnson Howard wedi tewi? 
Cysgu mae ar hyn.o bryd : 
Llawn oedd ef o anfoddlonrwydd,. A 
Eisieu tywydd at yr ŷd ; ( 
"Methu wnaeth ei holl berth'nasau, 
“ Gyda'i ffrindiau cywir eu, 


Ei godi ef o'r fan mae'n aros, A 
I le diddos ynei dŷ... 4 i el ' 
BM y *R 
' Rhyfeddod yw ei wel'd yn cysgu, ac 
Ac anadlu foreu a hwyr, ,: î AL, 
“ A'i gorff yn gynes, medd yr hanes— MI 
Pa fodd, 'does neb ond Duw a ŵyr ; (G4 
Gallu'r Iôr a'i rhoes ì gysgu, a YW 
Hwnaall ei ddeffro ef; tn 
Os caiff ei adferyd eto, | Ê 
Boed iddo rodio'n llwybrau'r nef. j 
12. ( 
Hyn fo'n rhybudd i'w holl deulu, i | 





—“ Rhag rhyfygu yn erbyn Duw ; Mr 
Gweddiwn ninau aryr Arglwydd, | 
Tra byddom eunydd yma'n byw. lb. 
“ Rhoddwr eìn gofalon iddo, 
— .. Yn nghwsg a defìro ìs y nen, 
— Fel y caffo Duw ogonìant, 
“Gyda moliant mwy. . Amen. 













